11101"121101ત1 ?”૦ણા'-1ર૦૫10€110તં ર૦10 10૫1૧ તા 1551૫ - 2349 : 4557 


મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પ્રકાશિત ભારતીય ટપાલ-ટિકિટોનું 
એતિહાસિક મહત્વ 


કુમારપાળ પરમાર, 
સંશોધન અભ્યાસી (પીએચ.ડી.), 

કેલોરક્ષ ટિચર્સ યુનિવર્સિટી, 
અમદાવાદ 


૧. પૂર્વભૂમિકા 

ટપાલ-સેવા અને ટપાલ-ટિકિટોનો ઇતિહાસ વર્ષો પુરાણો છે. વ્યાપાર અને સંદેશાવ્યવહારને સરળ અને ઝડપી બનાવવામાં 
ટપાલ-ટિકિટો મહત્વની રહી છે. વિશ્વના લગભગ દરેક દેશોમાં ટપાલ-ટિકિટોનું ચલણ છે. આજે ઈન્ટરનેટ અને ખાનગી ટપાલ-સેવાથી 
આ પ્રણાલી લોપથઈ રહી છે.વળી,ટપાલ ટિકિટના માધ્યમથી, દેશની સમૃધ્ધ સાંસ્કૃતિક અને પ્રાકૃતિક વિરાસતની ઝલક પ્રસ્‍તુત કરવામાં 
આવેલી જોવા મળે છે. કલા, વાસ્તુકલા, શિલ્પ, સમુદ્રિ વિરાસત, રક્ષા, સિનેમા, વગેરે જેવાં વિષયો પર આધારીત અનેક આકર્ષક ટપાલ 
ટિકિટો તૈયાર કરવામાં આવેલી છે. અનેક નેતાઓ, કલાકારો, ખેલાડી, વૈજ્ઞાનિકો, વગેરેના સમ્માનમાં પણ ટપાલ ટિકિટો રજુ થયેલી 
જોવા મળે છે. આ સૂચિમાં સર્વોપરિ મહાત્મા ગાંધી છે.વર્તમાન સમયમાં માનવ, સંઘર્ષ અને હિંસાની કાળી છાયામાં ડુબાયલો છે. 
આતંકવાદ, સમ્પ્રદાયવાદ, રૂઢિવાષ્દ વિનાશરૂપ લઈ રહ્યા છે, ત્યારે રાષ્ટ્ર દ્રારા ગાંધીજીના વિચારોને કોઈને કોઈ માધ્યમથી સમાજ 
મુકવામાં આવેલા છે. મોહનમાંથી મહાત્મા બનેલા ગાંધીજીનો પરિચય આપવો સહેલો નથી, તે ગુજરાતના બાપુ જ નહિ, બલ્કી સંપૂર્ણ 
દેશના મહાત્મા, દક્ષિણ આફ્રિકાના ગાંધીભાઈ, પ્રખ્યાત સ્વાતંત્ર સેનાની, સ્વતંત્ર ભારતના રાષ્ટ્રપિતા, એટલુ જ નહિ સંપૂર્ણ જગતના 
મહાપુરુષ હતા, અને રહેશે. આ વર્ષે સંપૂર્ણ વિશ્વ બાપુની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ ઉજવી રહ્યુ છે. જે સંદર્ભે આ પેપરમાં મહાત્મા ગાંધી 
૧૫૦મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ભારત દેશ દ્વારા પ્રકાશિત કરાયેલ ટપાલ-ટિકિટોનું એતિહાસિક મહત્વ રજુ કરવામાં આવ્યું છે. 


૨. ટપાલ ટિકિટનો પરિચય 

ટપાલ ટિકિટ- એ નાના કાગળના ટુકડાસમાન હોય છે, જે ટપાલ ખર્ચ ભુગતાનની સાબિતીરૂપપ્રકાશિતકરવામાં આવેલો 
દસ્તાવેજ છે. તે એક નાનો પણ એવો કલાત્મક અને એતિહાસિક દસ્તાવેજ છે, કે જે રાષ્ટ્રની જીવનગાથા ઉપરાંત તેની આર્થિક, 
સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, યાંત્રિક, એતિહાસિક, ભૂતકાળ અને વર્તમાનને રજુ કરે છે. એ એક નાના કાગળના ટુકડા સમાન દેખાય છે, પણ 
તેનું મહત્વ અને કિંમત તેનાથી ઘણી જ વધારે છે. ટપાલ-ટિકિટ વાસ્તવમાં એક નાનો રાજદૂત છે, જે ઘર-ઘર, શેરી-શેરીએ, નગરે-નગરે, 
મહાનગરો, દેશોમાં ભ્રમણ કરે છે તેમજ રાષ્ટ્રને તેમની સભ્યતા, સંસ્કૃતિ અને વિરાસતથી અવગત કરાવે છે. તે કોઈ પણ રાષ્ટ્રના 
લોકોની આસ્થા અને દર્શન, એતિહાસિકતા, સંસ્કૃતિ, વિરાસત તેમજ તેમની આકાંક્ષાઓ અને આશાઓના દશંનનું પ્રતિક છે (પરમાર 
કુમારપાળ, ૨૦૧૮). 


૩. ટપાલ ટિકિટનો ઇતિહાસ 

ટપાલ-ટિકિટની શોધ થઈ તે પહેલા ટપાલોનું ખર્ચ પત્ર મોકલનાર રોકડેથી ચૂકવતા હતા .. સસાર 
અથવા જેને કાગળ પહોંચાડવામાં આવતો તેની પાસેથી વસૂલ થતું હતું. ગમે તેટલું અંતર હોય અને # સ ત ર. 
ચોંટાડી શકાય તેવા, અગાઉથી ટપાલખર્ચ ચૂકવાયું હોય, ગમે તેટલા વજનના કાગળ માટે, “એક [| ચટ લો 


કે 


પેન્સ' ના ટપાલદરના લેબલોનો સિધ્ધાંત ૧૦મી જાન્યુઆરી, ૧૮૪૦ના રોજ ગ્રેટ બ્રિટનમાં નટ 


ક 
ટાં 


આપનાવવામાં આવ્યો હતો. સર રોલેન્ડ હિલ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ દુનિયાની પહેલી “ધી પેની બ્લેક' 
(છબિ.૧) તરીકે ઓળખાતી ટપાલ-ટિકિટ ૬ મે, ૧૮૪૦ ના રોજ બ્રિટનમાં વપરાશમાં આવી હતી. 
આને ટિકિટજગતમાં “મોનાલિસા' ગણવામાં આવે છે (લહરી અનિલ, ૧૯૭૪).એક પેની કિંમતની 
આ ટપાલ ટિકિટ પર રાણી વિક્ટોરીયાની છબિ હતી, જે કાળા રંગમાં તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આ ે 
ટિકિટને અલગ કરવા નાના-નાના છિદ્રો ન્હોતા. આ ટિકિટ પર - આવરણ પર ચોંટાડવા માટે ગુંદર 1 2₹5% 9 252%» 2 5. 
પણ ન્હોતો. ટપાલ ટિકિટના ઈતિહાસમાં પેની બ્લેક મહત્વની માનવામાં આવે છે, કેમ કે ટપાલ- ઇછમબિ.૧ઃ ધ પેની બ્લેક ટપાલ-ટિકિટ 
ટિકિટનો ઈતિહાસ આ ટિકિટથી શરૂ થાય છે (બાલાસુબ્રમણ્યમ, ૨૦૦૯). 


ભારતમાં, સિંધના કમિશ્નર મિ. બાર્ટલ ફેરેએ ૧૮૫૨માં, સિંધ પ્રાંતમાં ટપાલખર્ચ ચૂકવ્યાની નિશાની તરીકે કાગળની ટિકિટો 
દાખલ કરી હતી. પ્રખ્યાત “સિંધ ડાક્સ' ની આ ટિકિટોની વચ્ચેની આકૃતિમાં ઇસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીના વેપારીનું નિશાન “પહોળું તીર 
તસવિર પ્રમાણે (છબિ.૨) અંકિત હતું અને ટિકિટો વિવિધ રંગોમાં ઉપસાવવામાં આવી હતી. (મેહતા યશવંત, ૧૯૭૧). આઝાદી પછી 


5ઇર011-2349:4557 (પત્વા'લા -2019) (24૫૫1550૦0) ”્તિ8૦ 64 


1॥11૯€13121101ત1 ?લણા'-રિ€101૯€117૯ત [ર૦1૯ 10૫11ાવાં 1551 - 2349 : 4557 


તુરંત જ ભારતે ૩ ટપાલ ટિકિટો રજુ કરી જેમાં ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રતિક અશોક સ્તંભ, રાષ્ટ્ર ધ્વજ અને એર- 
ઇન્ડિયાની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઈટનું દશ્ય, વગેરે અંકિત કરવામાં આવ્યા હતા.વિશ્વ અને ભારતમાં 
મહાત્મા પર સૌથી વધુ ટપાલ-ટિકિટો રજુ થયેલી જોવા મળે છે. ચાલુ વર્ષે વિશ્વ મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી 
જન્મ જયંતિ ઉજવી રહ્યું છે, આ સંદર્ભે ગાંધીજી પર પ્રકાશિત ટપાલ-ટિકિટોનું એતિહાસિક મહત્વ નીચે 
મુજબ છે. 


૪. ગાંધીજીની ટપાલ-ટિકિટ છબિ.૧: સિંધ ડાક્સની 

ભારતને બ્રિટિશરોના ચંગુલમાંથી આઝાદ કરાવવું ગાંધીજીનું એક માત્ર ધ્યેય ન્હોતું, પરંતુ દેશની જનતામાં રાષ્ટ્રવાદનો ફેલાવો 
કરવો, તેમનો ઉદ્દેશ્ય હતો. ભારતને આઝાદ કરાવવામાં બ્રિટિશ શાસન વિરૂધ્ધ ઘણાં આંદોલનો પણ થયા. પણ ગાંધીજીના આવ્યા બાદ 
આંદોલનોને નવું રૂપ મળ્યું. તેમનાં નેતૃત્વ હેઠળ અહિંસક જનઆંદોલનો થયાં. પરિણામે ૧૫મી ઓગષ્ટ ૧૯૪૭ના રોજ ભારતને 
આઝાદી મળી. ૧૫મી ઓગષ્ટ ૧૯૪૮ને ભારતની આઝાદીની પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણી થઈ. તેના અનુસંધાને ભારતીય ડાક વિભાગ 
દ્વારા “ભારતની આઝાદીનું પ્રથમ વર્ષ' (છબિ.૩) શીર્ષકની મહાત્મા ગાંધીની ચાર સ્મારક ટપાલ-ટિકિટો પ્રગટ કરવામાં આવી હતી. 
આમહાત્મા ગાંધી પર પ્રથમ તેમજ તે સમયની સૌથી મૂલ્યવાન ટપાલ-ટિકિટો હતી. જે ભારતના સાંસ્કૃતિક વિરાસતના ચિત્રણ સમાન 
છે. પમી ઓક્ટોમ્બર ૨૦૦૦ના રોજ આ ટિકિટના સેટને ૩૮,૦૦૦ યુરોમાં લિલામ કરવામાં આવી હતી (કુમારપાળ, ૨૦૧૭). 
બાદમાં, તેમની વર્ષગાંઠ ૧૯૬૯માં વિશ્વના લગભગ પચાંસથી વધુ દેશોએ ગાંધીજી પર ટપાલ-ટિકિટો પ્રદર્શીત કરેલ જોવા મળે છે. 
વિશ્વમાં મહાત્મા ગાંધી પર સૌથી વધારે અને સો થી વધુ દેશો અને ટાપુઓ દ્વારા ટપાલ-ટિકિટો પ્રકાશિત કરેલ જોવા મળે છે (મહેતા 
ઉષા, ૧૯૭૨). 


અડ [કુક 


11011 90510! 


0/06 641001 32: 
7004 ૩ %## 4 5 


1૫011 005110 


11011 00540 


4 4 ત ભ ક ક ક ક હ ત «8 ક ક ક 


ઇજ «અઇ-તાઇ નઇ ૧ "ઇ “ઇ “ઇજ અઇ જઇ ૪ રઇ ૪ શ ૪ ૪ ૪૪ ૪- 
ઉ... ક. ક 8. . ક .. ક. -_ ક ક. 8 - 8 ક ક ક. 


1૫1011 0050 


કક કકક કકક ક. 


છબિ.૩ઃ ભારતની આઝાદીની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પ્રકાશિત ટપાલ-ટિકિટોનું છબિચિત્ર 


પ. ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પ્રગટ કરાયેલી ટપાલ-ટિકિટો 
રજી ઓક્ટોમ્બર ૧૮૪૯ના રોજ પોરબંદરમાં એક સંપન્ન વૈશ્ય પરિવારમાં જન્મેલા ગાંધીજીએ ૧ ૮૮૭માં મોહને મેટ્રિક પાસ કર્યું હતું. 
૧૮૯૧માં ઇગ્લેન્ડથી બેરિસ્ટરની પરિક્ષા પાસ કરીને એટની એટ લો થઈ ચુક્યા હતા (ગાંધી મોહનદાસ, ૨૦૧૪). તેઓએ ૧૮૯૩થી 
૧૯૧૪ સુધી દક્ષિણ આફ્રિકા અને ૧૯૧૫ થી મૃત્યુ સુધી ભારતમાં સત્યાગ્રહો કરેલા જોવા મળે છે.રજી ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૮ થી રજી 
ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૯ સુધી ઉજવાઈ રહેલી આ મહામાનવની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ભારત દ્વારા સાત ટપાલ-ટિકિટોની મિનિએચર શીટ 
પ્રકાશિત કરવામાં આવેલી જોવા મળે છે. જેનું એતિહાસિક મહત્વ નીચે પ્રમાણે છે. 

વિશ્વમાનવ મહાત્મા ગાંધી પર ભારતીય ડાક વિભાગ દ્વારા સાત ટપાલ-ટિકિટોની મિનિએચર શીટ રજી ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૮ 
ના રોજ પ્રગટ કરવામાં આવી હતી. “મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ' શીર્ષકની આ ટપાલ-ટિકિટોને જાપાન, રશિયા અને 
નેધરલેન્ડમાં ઈન્ડિયન એશ્બેશેટર્સ દ્વારા પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી હતી. આ સેટમાંથી પ રૂપિયાના મૂલ્યની ટપાલ પર આફ્રિકાના ગાંધીના 
દેશ્યની પશ્ચાતભૂ પર અત્યાચારી અંગ્રેજો અંકિત કરવામાં આવ્યા છે (છબિ.૪). ગાંધીજી ૧૮૯૩ થી ૧૯૧૪ સુધી આફ્રિકામાં 
બ્રિટિશરોના અત્યાચારો વિરુદ્ધ નાતાલ ઇન્ડિયન કોંગ્રેસ અને હસ્તાક્ષર અભિયાન (૧૮૯૪), ઈન્ડિયન ઓપીનિયન સાપ્તાહિક 
(૧૯૦૪), ફિનિક્સ આશ્રમની સ્થાપના (૧૯૦૪), ટોલ્સ્ટોય આશ્રમની સ્થાપના (૧૯૧૦), નાગરિક અવજ્ઞા સત્યાગ્રહ (૧૯૦૬- 
૧૯૧૪) દ્વારા આફ્રિકામાં ભારતીયોને કાનૂની હક અપાવ્યો, બંધારણિય આઝાદી અપાવી હતી. તેની સાક્ષી પૂરે છે. (કુમાર હરિશ, 
૨૦૦૬).'હિંસા દુર્બલોનું શસ્ત્ર છે અને અહિંસા સબળ માણસોનું', મહાત્મા ગાંધીના આ ઉમદા વિચારને આજના હિંસાવાદી સમાજમાં 
પ્રસ્‍તાપિત કરવામાં આ ટપાલ-ટિકિટ મહત્વની છે. 

બીજી ટપાલ-ટિકિટ પર “દરેક વ્યક્તિએ પોતાનો કચરો હટાવનાર હોવુ જોઈએ” અને “બાહ્ય અને આંતરિક સ્વચ્છતા એ ઈશ્વર 


5ઇર/311-2349:4557 (પતા'લા -2019) (24૫115350૯) ”્તિ5ુટ 65 


11101'121101ત1 ?”ણા'-1ર૦૫10€110તં ર૦1૯ 10૫1૧ તા 1551૫ - 2349 : 4557 


સુધીનો માર્ગ છે', ગાંધીના વિચાર અને પશ્ચાતભૂમાં સ્વચ્છતાના કાર્ય કરતા ગાંધીને અંકિત કરવામાં આવેલા જોવા મળે છે. આ ૧૨ 
રૂપિયાની ટપાલ-ટિકિટ (છબિ.૪) દ્વારા ગાંધીજીનો સ્વચ્છતા પ્રત્યેનો વિચાર વિશ્વમાં ફેલાવવા આ ટપાલ-ટિકિટનું ઘણું મહત્વ રહેલું છે, 
તેમજ ગાંધીજી જાત મહેનતના આદર્શને પણ આ ટિકિટ દ્વારા પ્રગટ કરવામાં આવેલી જોવા મળે છે (શર્મા અલ્કા, ૨૦૧૮). 

આફ્રિકામાં વર્ષ ૧૮૯૯માં અંગ્રેજો અને બોઅરો વચ્ચે વિગ્રહ થયો ત્યારે મોહનદાસે ઘાયલ અંગ્રેજોની સારવાર અર્થે અગીયાર 
સો માણસોની ચિકિત્સા ટુકડી તેયાર કરી હતી. ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ ૧૧૦૦ સભ્યોની રાહત ટુકડીએ તોપો, બંદુકો, તલવારો વચ્ચે 
જઇને ઘાયલોની સેવા કરી હતી. આમ, યુદ્ધમાં ઘાયલ લોકોની સારવાર કરે તેવું ભાગ્યે જ કોઈ હોય છે. બોઅર યુદ્ધનું વર્ણન કરતા 
ગાંધીજી લખે છે, “મારી પોતાની લાગણી બોઅરો તરફ હતી. પણ બ્રિટિશ રાજ્ય તરફની મારી વકાદારી મને તે યુદ્ધમાં ભાગ લેવા 
જબરજસ્તી ખેચી ગઇ હતી. જો હું બ્રિટિશ પ્રજા તરીકે હક માંગી રહ્યો છું, તો તેના રક્ષણમાં ભાગ લેવો એ મારો ધર્મ છે' (કુમાર હરિશ, 
૨૦૦૬).યુદ્ધ દરમિયાન કરવામાં આવેલી સેવાથી હિન્દીઓની પ્રતિષ્ઠા તો વધી જ સાથે સાથે ગાંધીજી ભારતીયોની વધારે નજીક આવી 
ગયા, ભારતીયોમાં સંગઠનની ભાવના વધી, ગોરાઓની વર્તણૂકમાં બદલવા આવ્યો, સરકારે સેવા આપવા બદલ ઉપકાર માન્યો 
હતો.આવા તેમના દુશ્મનોની ચિકિત્સા,સેવાઅને સેવાના લાભના મહત્વને પ્રદર્શિત કરતી ત્રીજી ટપાલ-ટિકિટ (છબિ.૪) ૨૦ રૃપિયાના 
મૂલ્યની પ્રકાશિત કરવામાં આવેલી જોવા મળે છે. 

ગાંધીજી રાજનીતિમાં હોવા છતાંય નૈતિક મૂલ્યોનો ક્યારેય ત્યાગ ન્હોતો કર્યો, જો કે તેમની સાથે રહેતા વ્યક્તિઓએ ભુલ કરી 
હોવા છતાંય ગાંધીજીએ તેઓને માફ કર્યા હતા. ગાંધીજી કહેતા કે, જ્યારે પણ આપનો સામનો કોઈ વિરોધી સાથે થાય તો એની સાથે 
પ્રેમથી વર્તો'. તેથી તેઓ પોતે વિરોધીઓને ક્ષમા કરી દેતા. ઘણાં લોકો ગાંધીજીના વિચારોથી અસહમત હોવા છતાં ગાંધીજીએ તેમને 
મિત્ર માન્યા અને હંમેશા અંતરનો અવાજ સાંભળ્યો. આમ, તેમની આ મિત્રતા ભાવના ચોથી ટપાલ-ટિકિટ (છબિ.૪) પર પ્રદર્શિત 
કરવામાં આવેલી જોવા મળે છે, જેમાં કબૂતર મિત્રતાનું ધોતક છે. 

સત્યાગ્રહી ગાંધીએ સાઉથ આફ્રિકામાં ધર્મગ્રંથો, અનટુ ધિસ લાસ્ટના વાંચન, સત્યાગ્રહ અને આશ્રમના અનુભવો બાદ તેમણે 
સાદુ અને સરળ જીવન જીવવા નક્કી કર્યું હતું, અને જીવી રહ્યા હતા. ગિરમીટિયા મજૂરને લગતો પોશાક પહેરવા લાગ્યા હતા. 
૧૯૧૫માં તેઓ મુંબઈ બંદર પર ઉતર્યા ત્યારે કાઠીયાવાડી અંગરખુ એટલે કે કેડીયું, ધોતી અને સર્કેદ પાઘડી પહેરેલી હતી, જે દેશી 
મીલમાં તેયાર કરાયેલા હતા. ભારતીય લોકો અને નેતાઓમાં એવી ધારણા હતી કે, એટર્ની એટ લો અંગ્રેજી પોશાકમાં હશે પણ તેઓ 
દેશી પોશાકમાં ઉતર્યા. તેમનું સાનદાર સ્વાગત થયું. ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે એ ગાંધીજીના આ વેશને આફ્રિકાના વિજયનું કારણ બતાવ્યું 
છે, જેનાથી સામાન્ય લોકો પણ લડત લડવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. ગાંધીજીની સાદગી અને ખાદીથી લોકોમાં જાગૃતતા લાવી, તે સાદગીનું 
ભારતની આઝાદીમાં મોટું યોગદાન રહ્યું છે. સેટમાં પાંચમી ટપાલ-ટિકિટ (છબિ.૪)નું એતિહાસિક મહત્વએ રહે છે કે ગાંધી જેવી 
સાદગી, તેમના જેવો દેખાવ, તેમના જેમ જીવવું જોઈએ. 

ગાંધીજી ક્યારેય પ્રાર્થનાસભામાં મોડા જવાનું પંસદ ન્હોતા કરતા. “સામૂહિક પ્રાર્થનાને મજબૂત બનાવજો, જેના દ્વારા વ્યક્તિ, 
જાત-પાત અને ધમના બંધનોને બાકાદ કરી પ્રાર્થના કરશે, પ્રાર્થનાથી ઈશ્વર પ્રાપ્ત થાય છે અને સત્ય એ જ ઈશ્વર છે', આમ, ગાંધીજીના 
આ અમૂલ્ય વિચારને છટ્ઠી અને સાતમી ટપાલ-ટિકિટો (છબિ.૪) પર રજુ કરવામાં આવેલું જોવા મળે છે. જેમાં સત્યના પ્રતિક તરીકે સૂર્ય 
અને પ્રાર્થના કરતા ગાંધી અંકિત કરેલા જોવા મળે છે. 
આમ, મોહનમાંથી મહાત્મા બનેલા ગાંધીજીએ પોતાના 
પ્રયોગા, અનુભવો અને કાર્યોથી ભવિષ્યના લોકોને પ્રેરણા 
પ્રદાન કરી અને પોતાના વિચારોને સમાજમાં પ્રસારીત કરેલા 
જોવા મળે છે. તેઓએ સત્ય, અહિંસા અને સત્યાગ્રહથી સર્વત્ર 
જીતી શકાય એવી પ્રેરણા વિશ્વને આપી છે. તેઓએ દેશને 
રાજકીય અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કર્યો, તેઓએ 
સત્ય અને અહિંસાને આધારે સમગ્ર વિશ્વમાં રાજનૈતિક ચેતના 
જાગૃત કરી અને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય આંદોલનને અહિંસક 
જનઆંદોલનોમાં પરીવર્તિત કર્યું. તેની સાથે-સાથે સામાજિક, 
આર્થિક, શૈક્ષણિક, ધાર્મિક વગેરે ક્ષેત્રોને પ્રભાવિત કર્યા. 
તેમના આદર્શોને દેશ અને દુનિયા દ્વારા કોઈના કોઈ 
માધ્યમથી સમાજ વહેતા મુકવામાં આવતા જોવા મળે છે. 
જેમાં ડાક વિભાગ પણ બાકાદ રહ્યો નથી. આગળ જોયું તે 
પ્રમાણે ટપાલ-ટિકિટ દેશની સભ્યતા, સંસ્કૃતિ, ધરોહર, 
મહાનોના વિચારોને ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડવાનું ઉત્તમ 
જન નક માધ્યમ છે, જેથી તેનું મહત્વ પણ એના ઓછુ આંકી શકાય 

3:960) ક 1. સ નહિ. 


છબિ.૪ઃ ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પ્રગટ કરાયેલી ટપાલ-ટિકિટોનું છબિચિત્ર 


5ઇર411-2349:4557 (પતા'લી -2019) (24૫૫153500) ”્તિ8ટ 66 


1 1લાતં0ા1તા ઝિલ્લા'”રિટાળલ્પલત રિલલિ''લવં 10૫ા૧ાતા 1951૫ - 2349 : 4557 


પ. ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અન્ય દેશો તેમજ ટાપુ દ્વારા પ્રગટ કરાયેલી ટપાલ-ટિકિટોના છબિચિત્રો 


1 (1081/7%# 4 #ત7%#॥1! 
8 /09- ઉુસહ 7" 


૨5 1 85 જી ઉડા 
જ 20214 


70802207 00 


265076 £##&0.” ૯૦0171 


ડકલ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૭ 


સંદર્ભ સુચિઃ 

કુમાર, હરિશ, ૨૦૦૬, ગાંધીઃ સામાજિક, રાજનૈતિક પરિવર્તન (હિન્દીમાં), અર્જુન પબ્લિશિંગ હાઉસ, નવી દિલ્હી, ૧૪-૧૫ 

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ, ૨૦૧૪, સત્યના પ્રયોગો, નવજીવન મદ્રણાલય, અમદાવાદ 

જૈન, માનીક અને મ્રિનલ કાન્તી રાય, ૨૦૦૬, ગાંધી હેન્ડબુક, ફિલાટેલીયા, કોલકાતા, ૧૮૦-૨૧૧ 

પરમાર, કુમારપાળ, ૨૦૧૮, “ભારતીય ટપાલ સેવા અને ટપાલ-ટિકિટ ઈતિહાસ”', પરીપેક્ષ- ઈન્ડિયન જર્નલ ઓફ રીસર્ચ, 
અમદાવાદ, નવેમ્બર-૨૦૧૮ઃ ૭૦ઃ૧૧ઃ૫૨-૫પ 

પરમાર, કુમારપાળ, ૨૦૧૭, “મહાત્મા ગાંધી કે ભારતીય ડાક-ટિકિટ'” (હિંદી), રૂપાંકન, તૃતિય અંક, ૨૦૧૬-૧૭, રાષ્ટ્રીય ડિઝાઈન 
સંસ્થાન, અમદાવાદ, ૩૦-૩૧ 

બાલાસુબ્રમણ્યમ, લક્ષ્મીનારાયણ, ૨૦૦૯, “ડાક ટિકિટ કી કહાની', જય હિંદી (હિન્દી વર્તમાનપત્ર), જૂન, ૦૪ 

મહેતા, ઉષા (એડિ.) ૧૯૭૨, ગાંધી બર્થ સેન્ટીનરી પોસ્ટેઝ સ્ટેમ્પ્સ ૧૯૬૯ (અંગ્રેજી), મણિ ભવન ગાંધી સંગ્રહાલય, મુંબઈ 

મેહતા, યશવંત, ૧૯૭૧, “ટપાલટિકિટની કથા-૧', કુમાર-અંક પપ, જાન્યુઆરી ૧૯૭૧, પૃ. ૩૧ 

લહરી, અનિલ, ૧૯૭૬, “ટિકિટ કથા', કુમાર, અંક €૩૩, સપ્ટેમ્બર, પૃ. ૩૧ 

શર્મા, અલ્કા, ૨૦૧૮, વિવરણિકા, મહાત્મા ગાંધી કી ૧૫૦વી જયંતિ (હિન્દી), ભારતીય ડાક વિભાગ, સિક્યુરિટી પ્રેસ, નાસિક 


કુમારપાળ પરમાર, 

સંશોધન અભ્યાસી (પીએચ.ડી.), 
કેલોરક્ષ ટિચર્સ યુનિવર્સિટી, 
અમદાવાદ 


$0ર/801-2349:4557 (11તા"લ1 -2019) (24૫1155101૯) ૪0તછુલ 67 


